



279 WEDI EU LLADD.. 


Prydnawn Sadwrn, Mehefin 29, 1894, ychwanegwyd un arall 
at rhestr hir tanchwaoedd Deheudir Cymru. Saif Pwll yr 
Albion, Cilfynydd, oddeutu dwy filldir oddiwrth Pontypridd. 
Axorwyd y pwll yn 1887, a chyflogid oddeutu 1,600 o weithwyr 
yno. Pan oedd y gweithwyr nos i lawr yn dilyn eu goruchwyl- 
i ion, oddeutu pedwar o’r gloch, clywyd ergyd caled iawn, a gwel- 

wyd colofn o fwg yn esgyn o’r pwll. Credid ar y cyntaf fod un 
o’r bot’ers tanddaearol wedi myned, ond cyn hir gwelwyd mai 
| Thywbeth mwy difrifol ydoedd. Aeth parti i lawr ar unwaith i 
| wneyd ymchwiliad, ac yn mhen dwy awr cafodd un-ar-bymtheg 
| 'eu codi yn fyw. Bu farwnaw o honynt wedi hyny. Credir 
f 
i 
i 
i 


ta 


fod 2/9 wedi eu lladd. Oafodd1l en claddu heb wybod pwy 
oeddynt. Nid oes un wybodaeth am|achos y taniad. 


Eto, mae yr angel creulon 
Wedi disgyn ar ein gwlad, 
Ac y mae yn agos dri chânt 
'Nawr yn gorwedd dan ei draed ; 
Tref Cilfynydd sydd yn wylo 
Dan yr ergyd sydyn, drom, 
Gwragedd, a phlant bach amddifad 
Owyno maent y foment hon. 








2 


Gweithwyr Albion gartref aethant 
Prydnswn Satlwrn, oll yn llon, 
Gweithwyr nos aeth lawr yn gynar 

Heb un ofn dan eu bron ; 
Ond yn sydyn dyma ergyd 
Yn adgrynu drwy’r holl dref, 
Ac mae cwmwletew ac araf ; 
Yn ymestyn tua'r nef. 
Beth sy'n bod ?', A'i Tanchwa eto ? 
Yn rhy wir yf oedd y gair, 
A wnawd brys i fyn'd i edrych 
Beth a wnaeth yr ergyd taer ; 
Âr ben y pwll bu torf yn aros 
Tra yr oriau'n araf ffoi 
Gwragedd, plant, a pherthynasau 
Yn nglwm galar wedi eu cloi. 
Dacw rai yn dof i fyny, 
... Wedi llosoi, And yn fyw, 
-— Y + 4°“ Qs‘daw pawb i fyny'n ddiogel 
Mawr y clod a fydd i Dduw ! 
 “Un-ar-bymtheg gafodd ddianc, 
Marw yw y lleill i gyd.” 
O! mor brudd y fath newyddion 
Rhoddwydi synedig fyd. — 


Daeth ymchwilwyr 'nol i adrodd 
Âm y ddifrod welsant hwy, 
Ac i adrodd am y meirwon 
Yno'n gorwedd dan eu clwy' ; 
Gwnaeth y tân a'r tawch eu gwaethaf, 
Gan ddinystrio ar bob llaw, 
Dyma frwydr a enillwyd 
Eto gan erch Frenin Braw ! 
Trwy y nos bu dyfal weithio, 
A thra'r haul yn codi'n llon, 
Dim ond cyrff yn d'od i fyny !— 
Pryd un Sul mor brudd â hon ? 
Gwragedd yno'n ofnus wylo, 
Am anwyliaid wedi myn'd ; 
Duw y Nef fo'n gysur iddynt, 
Cadarn noddfa, ac yn ffrynd. 








































en Sacre rh scene Cu ME Y 


ad 


= 





—— 






AT CILFYE 


5 


EXPLOSION 


279 KILLED. 


ee 


| 


o 


dt 





YDD. 





On Saturday afternoon, June23, 1894, another was added to 
the terrible list of explosions in the South Wales Coalfield. The 
Albion Colliery is situated at Cilfynydd, about two miles from 
Pontypridd. The pit was openêd in 1887, and abovt 1,600 men 
are employed therein. The repairers had descended to their 
work in the afternoon, when, about four o’clock, a tremendous 
report was heard, and a vast column of smoke was seen ascend- 
ing from the shaft. At first it was believed that an underground 
boiler had burst, but it was soon known that something more 
serious had happened. An exploring party descended in about 
half-an hour, and two hours later, signals were given that men 
were to be brought up. Sixteen men, very badly injured, were 
brought up—nine of whom died shortly after. It is believed that 
279 have succumbed to the effects of the explosion and 
afterdamp. Considerable damage has been done to the pit, and 
extensive falls have been observed. Luckily the fan was not 
injured, so the ventilating arrangements are complete. The 
bodies raised are mostly very sadly injured, showing the force 
of the explosion to be very great. No cause for the accident has 
yet been found, but some authorities ascribe it to either shot- 
firing or coal dust. 11 bodies were buried unidentified. 


Once again the cruel angel 
Has descended on our land, 
And nearly three hundred victims 
Have been vanquished by his hand; 
At Oilfynydd there is weeping 
'Neath this sudden cruel blow, 
Wives and children are lamenting 
For their loved ones thus laid low 


From the Albion Pit the colliers 
Had departed on that day, 
The repairers had descended, 
Each had gone a different way ; 
Suddenly a sound of terror 
Shakes the ground with mighty blow, 
Whilst a cloud of smoke to heaven 
From the shaft does slowly go 








4 
What is wrong? ‘Tis an Explosion! i 
Ah! too true this woeful tale; 
Haste was made to give assistance, 
From this task did no one quail ; 
At the pit-head crowds were waiting, 
While the hours went slowly by, 
And the tear of grief. and sorrow 
Gently flowed from weeping eye. 


Now some men are gently brought up, 
Fadly burnt, but still alive— 
If they all could be safe rescued 
How our hearts with joy would thrive! 
‘ Sixteen men have come back safely, 
But the rest, we fear, fre dead.” 
Oh! this news of grief and horror 
Bows with sorrow every head. 


Back the rescuers are coming 
ringing news of dread and woe— 
Heaps of dead men, torn and battered, 
Piled together liked the snow ; 
For the fireand deadly gases 
Full destruction now have done— 
All these had becn fought and vanquised 
Ere had set the evening sun. 


All the night saw toil and labour, 
And when rose the sun that cay, 
Corpses there in endless number 
Caused each heart to feel dismay ; 
Wives were weeping and lamenting | 
For their loved ones lying dead. i 
May the Lord cause peace and comfort 
To descend on every head. 








